WicipediA 


Croateg 


Iaith a siaredir yng Nghroatia a rhai gwledydd cyfagos 
yw Croateg. Mae'n iaith swyddogol yn Croatia, a cheir 
nifer sylweddol yn ei siarad yn Bosnia-Hertsegofina 
hefyd, gyda chyfanswm o 6.2 miliwn trwy'r byd yn ei 
siarad fel mamiaith. 

Mae Croateg yn rhan o'r grŵp o ieithoedd De Slafoneg 
a elwir wrth yr enw Serbo-Croateg, sydd hefyd yn 
cynnwys Serbeg a Bosneg. Arferid meddwl am Serbo- 
Croateg fel iaith, a Chroateg fel un o'i thafodieithoedd, 
ac mae llawer o ieithyddion yn y gorllewin yn dal i 
ystyried fod hyn yn wir. Fodd bynnag, gyda diflaniad 
Iwgoslafia, daethpwyd i feddwl am Serbeg a Chroateg 
fel ieithoedd yn hytrach na thafodieithoedd. 

Mae Croateg yn iaith swyddogol Croatia ac yn Bosnia- 
Hertsegofina, Burgenland (Awstria), a Molise (Yr Eidal) 


Cynnwys 

Yr wyddor Croateg 
Tabl Cymhariaeth 
Cyrtsiau cyffredin 
Gweddi'r Arglwydd 


Yr wyddor Croateg 



L'r*HÌ?!n dj«JlTlFHiCrTil4ft 
.md tTnftdftii nid|ui ii> hé 

■Bi BiH flWlh 

Li Cr-jaii 


Li CtoMUâ jru tfi EiH 

(TWli 

I Skink»«ipi 


Tafodieithoedd Croateg 



Croateg 1100. 


y* 



Llyfr Gweddi Croateg o tua 1400 






















Aa Aa 

Bb Bb 

(a) (be) 

Cc Cc 

V V 

Cc Cc 

(ce) (ce) 


ÓcCc 

Dd Dd 

Dzdz Dzáì. 

(ce) 

(de) 

(dze) 

Dd Dd 

Ee Ee 

Ff Ff 

(de) 

(e) 

(ef) 

Gg 0 g 

Hh Hh 

lili 

(ge) 

(ha) 

(i) 



Ardaloedd lle siaredir Croateg (2006) 































JjJj 

Kk Kk 

Ll L1 

Ge) 

(ka) 

(el) 

LjljLjlj 

Mm Mm 

Nn Nn 

(elj) 

(em) 

(en) 

Njnj Njnj 

Oo Oo 

Pp Pp 

(enj) 

(0) 

(pe) 

Rr Rr 

SsSs 

y v 

Ss Ss 

(er) 

(es) 

(es) 

Tt Tt 

Uu Uu 

VvYv 

(te) 

(U) 

(ve) 








ZzZz ZzZz 

(ze) (ze) 


Tabl Cymhariaeth 

Cymraeg 

Croateg 

Cymharu 

Usporedba 

Ewrop 

Europa 

Yr Iseldiroedd 

Nizozemska 

Eidalwyr 

Talijani 

Bydysawd 

Svemir 

Asgwrn cefn 

Kraljeznica 

Aer 

Zrak 

Addysg 

Odgoj 

Wythnos 

Tjedan 

Hanes 

Povijest 

Pantaloons 

Hlace 

Bol 

Trbuh 

Gwyddoniaeth 

Znanost 

Yn bersonol 

Osobno 

Persona 

Osoba 

Cenhedloedd Unedig Ujedinjeni Narodi 

Bara 

Kruh 

Artiffisial 

Umjetno 

Croes 

Kriz 

Democratiaeth 

Demokracija 

Detection 

Spoznaja 

Ynys 

Otok 

Swyddog 

Casnik 

Traffig (ar y ffyrdd) 

Cestovni promet 

Traffordd 

Autocesta 

Hyd 

Duljina 


Serbeg 

nopeîieibe (Poredenje) 

EBpona (Evropa) 

Xo/iaHflnja (Holandija) 

1/lTan njaHn (Italijani) 

BacnoHa (Vasiona) 

KMHMa (Kicma) 

Ba3flyx (Vazduh) 

BacnMTaH>e (Vaspitanje) 
Ce^Mm^a (Sedmica) 

1/ICTopnja (Istorija) 
naHTci/iOHe (Pantalone) 

CTOMaK (Stomak) 

Hay^a (Nauka) 

/Imhho (Licno) 

/lMi^e (Lice) 

YjeflMibeHe HaijMje (Ujedinjene Nacije) 
X/ie6 (Hleb) 

BeuiTaHKM (Vestacki) 

KpcT (Krst) 

AeMOKpaTMja (Demokratija) 
Ca3HaH>e (Saznanje) 

OcTpBO (Ostrvo) 

OcjjML^Mp (Oficir) 

ApyMCKM caoôpabaj (Drumski saobracaj) 
AyTonyT (Autoput) 

AywMHa (Duzina) 





Cymdeithas 

Ffatri 

Cyffredinol 

Crist 


Udruga 

Tvornica 

Opce 

Krist 


Yflpy>Kehbe (Udruzenje) 
<t>a6pm<a (Fabrika) 
OnuiTe (Opste) 
XpncToc (Hristos) 


Cyrtsiau cyffredin 

Cymhariaeth rhifau Cymhariaeth y misoedd 
Cymraeg Croateg Croateg Cymraeg 


un 

jedan 

Sijecanj 

lonawr 

dau 

dva 

Veljaca 

Chwefror 

tri 

tri 

Ozujak 

Mawrth 

pedwar 

cetiri 

Travanj 

Ebrill 

pump 

pet 

Svibanj 

Mai 

chwech 

sest 

Lipanj 

Mehefin 

saith 

sedam 

Srpanj 

Gorffennaf 

wyth 

osam 

Kolovoz 

Awst 

naw 

devet 

Rujan 

Medi 

deg 

deset 

Listopad 

Hydref 



Studeni 

Tachwedd 



Prosinac 

December 



Cyffredin 


Croateg 


Cymraeg 

Da/Ne 



le/Na 

Dobro Jutro 


Bore da 

Dobar Dan 


P'nawn da 

Laku Noc 



Nos da 

Govorite li Waleski? 


Ydych chi'n siarad Cymraeg? 

Ja malo govorim hrvatski jezik. 

Dw i ddim yn siarad llawer o Groateg. 

Dva pivo 



dau lager 

Molim 



plîs 

Hvala 



diolch 

Gweddi'r Arglwydd 



Oce nas, koji jesi na nebesima, 
sveti se ime Tvoje. 

Dodi kraljevstvo Tvoje, 

budi volja Tvoja, 

kako na Nebu, tako i na Zemlji. 

Kruh nas svagdasnji daj nam danas, 

i otpusti nam duge nase, 

kako i mi otpustamo duznicima nasim. 

I ne uvedi nas u napast, 

nego izbavi nas od zla. 






Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 


index.php?title-Croateg&action-edit). 


W íh' 1 acl u r 

-r- i-^i i|í- ; 


Chwiliwch am croateg 
yn Wiciadur. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Croateg&oldid=8724493" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 21 Gorffennaf 2019, am 22:36. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 














